


„Nýr heimur - Stafrænar sýnir“ er sam- 
heiti á fjórum sýningum sem verða í 
Listasafni Íslands á Listahátíð í Reykja- 
vík. Meðal þess sem þar verður sýnt er 
video-innsetning sem Steina Vasulka 
mun gera sérstaklega fyrir Listasafn Ís- 
lands af þessu tilefni og er styrkt af Lista- 
hátíð. Steina Vasulka er einn af braut- 
ryðjendum í heiminum í notkun staf- 
rænnar tækni í myndlist. Hún hóf til- 
raunastarf í þeim efnum þegar á sjöunda 
áratugnum og hefur á síðari árum hlotið 
margvíslega viðurkenningu austan hafs 
og vestan fyrir nýsköpun í myndlist. 
Steina hefur ekki bara tekið tæknina í 
þjónustu myndlistarinnar, með því að 


gefa okkur stafrænar myndir af heimin- 


Steina Vasulka gerir verk fyrir LÍ 


um, heldur hefur hún gert tæknina sjálfa 
að viðfangsefni listar sinnar með frumleg- 
um hætti og varpað þannig nýju ljósi á 
tengsl myndmálsins og þess sem myndað 
er. Jafnframt hafa verk hennar varpað 
nýju ljósi á hin flóknu tengsl mannlegs 
sjónskyns og þess sjónskyns sem býr í 
tækninni, og þau gagnverkandt hrif sem 


þar eru að verki. 


Steina Vasulka hefur verið búsett í 
Bandaríkjunum frá því á 7. áratugnum, 
og er þetta í fyrsta sinn sem hún gerir 
video-verk sérstaklega fyrir íslenska aðila. 
Sýningar hennar er því beðið með mikilli 


eftirvæntingu. 


